





YR ACERLONC 
: A LOSGODD AR EI MORDAITH 

O Souihampton i New 'ork, 
Medi 13eg, 1858, 


Pan y collwyd rhwng llosgi a boddi 470, ac yr achubwyd 
67 gan y Bargue ““Moris,” o Ffraingc, Capt. Ernest 
Renaud, 
















Cenir ar “ Fryniau'r Iwerddon.” 





J ad 


1. Holllongwyr a mordeithwyr, a chwithau'r gwÎad- 


wyr glan, 
'Rwy' 'nawr mewn modd arbenig am gynyg galar- 
gan, ŵ [ddwys, 


Am bedwar cant a thriugain a deg ga'dd ddamwain 
Rhwng mor a'i dynion dônaua fllamiau pena” upwys. 


2 Pedwerydd dydd o Fedi, galarus nodi yn awr, 
Mil wyth-gant pum deg wythmlwydd oedd Crist y 

Meichiau mawr, 
Pan droes yr Awstria: allan i fordaith lydan lawn,— 
Llong haiarn fawr oedd hôno, ei hynod gofio a gawrt. 


3 'Tan ofal Captain Hydnaut wr mawrglod yn eu 
mysg, . [on dysg 
O dano'r oedd snydddaioth, 2m ynn 




























" Roedd Doctor a chriw cryfion a digon ynddi o stor ; 
Troes o Southampton allan am 'Ferica tros for. 


A Edrychid wrth droi allan ar y llong hoywlau hon, 
Fel castell mawr arbeuig uodedig uwch y dôn; 

R oedd cant a thri o ddynion o griw ar hou, wyr 
rhwydd, 

Rhwng crefitwyr, engineers, a sailors at bob swydd. 


5 Ca'dd wyntyn groesiddechreu, a niwlog ddydd- 
iau 'n wir; [yn hir, 
Ni chawsant fawr ddiddanwch na heddwch ynddi 
* | Nes myned gannoedd allan i'r cefoforllydan llaith, 
Heb weled llestr bellach naglan nachilfach chwaith. 


6 MisMedi,arFory Werydd, ytrydydddydd arddeg, 

; Roedd pawb yn llawn llawenydd wrth weled 

tywydd teg; 

Y llong mor gyflym hwyliai, 'doedd neb â'u bronau'n 
brudd, [dydd. 

Mewn gobaith oll am weled New York y pummed 


_ 


7 Gan fod fath lu o ddynion mor glos yn hon o hyd, 
Gorch'mynwyd ei mwg-darthu ger bron ar hyny o 
bryd; 

Ai'r Doctor a'r swyddogion yn union at y nod, 

I losgi tar rhwng deciau, rhag i glefydau fod. 


S..Fe fllamiai'r tân i'r byrddau, i'w mysg bu cyflro 
“..mawr; [eu sawr! 
Rhwng deciau' r llong a'r hatches, arswydus drwg 
Ar Captain a'r holl longwyr mor brysur hyny o bryd, 
Ar bobloedd yno yn gwaeddi bron â gwallgofi i gyd. 


9 'Roedd ami wyr bon'ddigion: ac aur melynion 
a gwych; ; [drych! 
Yn ngafael fân dychrynllyd mor drymllyd oedd eu 
Nis. gallai golud gwiwlon, yn y fath greulon graith, 
Moi liaebub rhag y íflamiau a'r mor a'i donau maith. 


1O'Roedd yno wr. boneddig aiwraig; a saith o blant, 
Fo'u galwai gyd- sweddio'« cyn myn 'd o'r byd i bant; 
'Gorch' mynodd iddynt neidio i 1r mor, mewn cyffro 
caeth,— 

Wna ei freichiau yn olafneidio wnaeth. 





a b ydd 


MY 





3 

11 Yr oedd tros ugain troedfedd o uchder, chwer- 
wedd chwith! 

I neidio o'r tân i'r tonau,--bydd cof heb amheu byth ; 

'Roedd dillad rhai yn fllamio, a'u cnawd yn rhostio'n 
rhwydd, 

Wrth neidio i lawr i'r dyfnfor; mor sobr oedd eu 
swydd! 


12 Fe losgwyd rhai 'n ei gwaelod, mor hynod drist 
eu rhan; 

ÂAv>r engineers hefyd a fygwyd yn y fan: 

Pan losgai'r tân mewn cryfdwr i'r powder magazine! 

Rhyw lu anfertholladdwyd, fe'u llarpiwyd yn mhob 
llun, : 

19 'Doedd neb allasai stopio yr engine yno yn wir, 

A'r llong pryd hyny gannoedd filltiroedd pell o dir; 

'Roedd lleisiau torcalonus galarus yr holl lu, 

A chyrff ar led am bellder ar eigion dyfnder du. 


14 Roedd yno un cenadwr a wraig mewn cyflwr 


caeth, 
A'r ddau, gan ddwys gofleidio, i gyd-weddio | 
a ddai. GE 
Cyd-neidio yn Beichiau? u gilydd mewn sobrwydd 
wnaent yn siwr, Ly dw'r. 


A gwelwyd mewn modd gwaelwedd eu diwedd yn 


15 .Y Captain yno gollwyd, rhyw Yb enbyd oedd, 

A rhai o'r cychod losgwyd, mae galar d' weyd ar” 
g'oedd ;. 

A'r cychod lansiwyd hefyd, a suddwyd oll mor syn, 

Aeth dynioniddynt ormod yramserhynod hyn... 


16 'Roedd dynïon yn gwallgofi, a'r tân yn llosgi'n 
llym, 

Heb/le i ffoi rha? angeu a'i grafanc fwya' ei grym; 

'Roedd gwragedd a phlantynd,a gwyr'yn neidio'n wir 

O'r tân i'r mor i foddi,—caent hyny cyn' pen hir. 


17 Daeth llong o'r enw Moris o Ffrainc, boed 
hysbys hyn, 

Pan oedd yr amser cleta', a phawb mewn dalfa dyn, 

Achuboddsaithathriugaino'r erchyllddamwainddu, 

Rhoddasant trwy drugaredd, i'r rhai'n ymgeledd gu. 


y 








4 


18 A>r Catherine, Bargue o Norway, gawn yma 

_ goffa ei gwaith, llaith; — 
' Achubodd amryw wed'yn rhag soddi i'r llynelyn 
Criw hono a'r llong Moris fo'n barchus gan bob un, 


Eu haeddol glod gyhoeddir'mysg llongwyrobobllun. 


19 Mae tân yn beth dychrynllyd, rhaid d'wedyd 
hyn ar dir, 

Ond ar y mor rhuadwy mae'n fwy ofnadwy'n wir! 

Rhag tân ar dir ceir diengyd o'r chwerw drymllyd 
drefn, 

Ni cheir ar gefnfor llydan traws cyfan un drws cefn. 


20 Ond pedwar cant a thriugain adeg trwy'r ddam- 
wain ddwys, H 

A gollwyd, mâe galaru rhyw beth ofnadwy bwys; 

Hollocerainta pherthnasau a'u hanwylffrindiau hwy, 

Er wylo yn hir am danynt ni welant mo'nynt mwy. 


91 A llong o Aberdyfi fis Hydre' 'r flwyddyn hon, 
A gollwyd gerllaw Milford, mae braw ar lawer bron ; 
Tri llongwr hoff o Gymry wnai'r crochfor lyngeu i 


Y lawr, [fawr. 


Ond safiai'r Mate a'r Captain o'r ddamwain filain 


29 Ar lanau'r moredd mawrion rhyw sŵn echrys- 
lon sy' 


'Rol colli yr holl fywydau, dinystriwyd llongau'n llu; 


YNO ' i a â 
“Rhieni anî feibion mwynaidd a gwragedd am eu 


“ gwyr, 
A gwelir hed gwiwlon yn awr gerbron yn brudd. 
93 'Does neb ond Duw, mae'n sicr, wyr glledi'r 
morwyr nwyn, [yn ddwyn ;— 
Âr ffrochwyllt for chwyddedig fath ddirmyg maent 
Crist Iesu ar y cefnfor fo'u llyw a'u hangor hwy, 
A>u dygo i'r porthladd tawel: Amen, heb 'mad'el 
mwy. 
YWAIN MEIRION. 





i. D, Jenkins, Argraffydd, Aberystwyth. 


Ak $ bw Meddw Fd yd En 








ED O a 


a y 


